WicipediA 

Ocsitaneg 


Siaredir Ocsitaneg (ynganiad) a adnabyddir hefyd fel 
lenga d'òc) yn Ne Ffrainc, yn bennaf yn ardal Profens, 
rhannau o'r Eidal (Dyffrynoedd Ocsitan), rhannau o 
Sbaen (Dyffryn Aran) ac ym Monaco; yn answyddogol, 
gelwir yr ardaloedd hyn yn Ocsitania. Mae'r Ocsitaneg yn 
un o'r ieithoedd Romáwns ac mae'n perthyn yn agos i 
GatalanegJ 2 ^ 

Nid yw Ffrainc wedi cefnogi'r iaith yn effeithiol, ac mae'r 
niferoedd sy'n siarad Ocsitaneg heddiw'n lleihau, ond 
caiff ei hystyried yn iaith swyddogol gan Lywodraeth 
CatalwniaJ 3 ^ Ymhlith y siaradwr enwog mae Fré déric 
Mistral, bardd Provençal. Oherwydd y diffyg cefnogaeth 
iddi gan Ffrainc, nid oes un iaith safonol ac mae chwe 
tafodiaith a chwe ffurf ysgrifenedig. Mae UNESCO yn 
ystyried pedair o'r tafodieithoedd hyn 'yn beryg enbyd o 
ddiflannu', ac wedi rhestru yn eu 'Rhestr Coch o Ieithoedd 
mewn Perygl'. Y bedair yw: Provençal, Auvergnat, 
Limousin and Languedocien. Ystyrir y ddwy arall, 
Gascon a Vivaro-Alpine 'mewn peryg'. 



Siaradwch Ffrangeg - byddwch bur 
(arwydd ar wal ysgol yng Ngwlad yr 
Oc) 


Gweler hefyd 

■ Llenyddiaeth Ocsitaneg 

■ Profens 

■ Trwbadŵr 


Cyfeiriadau 


1. « De fait, le nombre des locuteurs de l’occitan a 
pu être estimé par l’INED dans un premier temps 


Siaredir yn 

Ocsitaneg 

Occitan, Lenga d'òc 

Ffrainc 

Cyfanswm 

Sbaen 

Yr Eidal 

Monaco 

500,000-1,000,000M 

siaradwyr 

Teulu 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol 

■ Italeg 

■ Romáwnseg 

■ Italeg-Orllewinol 

■ Gallo-lberianeg 

■ Gallo-Romáwnseg 

- Ocsitaneg-Romáwnseg 

- Ocsitaneg 

Tafodieithoedd Aufergneg 

laith 

Gwasgyneg 

Languedoceg 

Limousineg 

Profensaleg 

Fifaroeg-Alpaenaidd 

Statws swyddogol 

Catalonia, Sbaen (hi yw iaith 

swyddogol yn ddewisol Val d'Aran) 

Rheoleiddir 

Conselh de la Lenga Occitana 

gan 

(Cymraeg: Cyngoryr 

ISO 639-1 

Ocsitaneg) 

Codau ieithoedd 

OC 

ISO 639-2 

oci 

ISO 639-3 

oci 

Wylfa 

- 

leithoedd 



































à 526 000 personnes, puis à 789 000, » ("Mewn gwirionedd, amcangyfrifodd y Sefydliad 
Demograffeg Ffrengig fod o bobl yn siarad Ocsitaneg 526,000, ac wedyn amcangyfrifodd y 
sefydliad fod tua 789,000 o bobl yn ei siarad") Philippe Martel, "Qui parle occitan ?" yn 
Langues et cité (http://www.dglf.culture.gouv.fr/Langues_et^cite/langues_citelO,pdf) n°10, 

décembre 2007. 

2. Smith a Bergin. Old Provençal Primer, tud. 9. 

3. Fel nodir yn Statud Ymlywodraeth Catalwnia. Gw. erthygl 6.5 ar safle Parlament-cat.net (http:// 
www.parlament-cat.net/porteso/estatut/estatut angles 100506.pdf), testun Statud Catalwnia 
2006 (PDF) 


Dolenni allanol 


■ Ocsitaneg (http://www.aber.ac. uk/cgi-bin/user/merwww/index.pl?rm=lang_detail;id=149;lang= 

2) Mercator Cyfryngau 

■ Diccionari general occitan (http://amourdelire.free.fr/diccionari/) 

■ Occitanet (http://occitanet.free.fr/en/index.html) 

■ Institut Occitan (htÿ://www.in-oc.org/) 



Argraffiad Ocsitaneg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Wíoadnr Chwiliwch am Ocsitanea 

a 

yn Wiciadur. 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Ocsitaneg&action=edit). 


| Eginyn erthygl sydd uchod am Ffrainc. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.or 
g/w/index.php?title=Ocsitaneg&action=edit). 


leithoedd Ffrainc 

leithoedd Celtaidd 

Llydaweg 

leithoedd Romáwns 

Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d’oíl, Ligwreg, Ocsitaneg 

leithoedd Germanaidd 

Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 

Unigynnau laith 

Basgeg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ocsitaneg&oldid=8485390" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Mehefin 2019, am 12:18. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 












































